

Kilwa 





Usanifu Majengo Endelevu 


KILWA 

MASOKO 

TOWNSHIP 

AUTHOfilTV 




erre 


* 





Waandishi 


Uondishi na usanifu 

Nuria Sanchez Munoz na Sebastien Moriset, fundisanifu, CRAterre 
Wachangiaji 

Hamidu Mtemekela, Katibu Mtendaji na Afisa Mipango Miji 
Revocatus Bugumba, Mkuu wa Kituo - Idara ya Mambo ya Kale Kllwa 

Washiriki wa warsha 2 kuhusu Kanuni za miji na Mandhali kilichofanyika Kilwa Kisiwani na Masoko„ Januari 2015: 

Abdallah Ahmadi, Ahmad Chalileni, Ahmed A. Shukra, Ally Hussein, Anne Vourc'h, Athumani Bakarii, Bruno Bessaguet, 
Ernest Erasto, Ester Njugs, Hafidhi Bakari, Hamidi Mohamed Nuamoundi, Hassan Ramadhani, Ismail Silim, Jamila Mpoka, 
Jawadu Yussuph, Laurent Dumas, Mariam Shaweji, Mohamed Bakari, Mwalimu Kigoma, Mwalimu Mzee, Mwana Juma 
Mbarawara, Paul Aloyce Nyelo, Peter Malekela, Pili Jamaldin, Robert Mwengi, Rukia Adala, Said Kairo, Said Nassoro, Saidi 
Mwinyimkuu, Salama Mzee, Selemani Abdala, Shabani Hamadi, Suleiman Abdala, Tatu Magina, Warda Mohamed, Zainabu 
Zuberi, Zakia Ismaili Ahmadi, Zuberi Engema. 

Kupitia mswada 

Mike Mills, civil engineer and Christopher Mills, engineering geologist, Kilwa 
Stephen Battle, architect, World Monuments Fund 

Tafsiri kwa Lugha ya Kiswahili 

Revocatus Bugumba, Mkuu wa Kituo- Idara ya Mambo ya Kale Kllwa 
Idiphonce Mlowoka, Fundi Mhifadhi Malikale 


Washirika wa Mradi 


Andiko hili ni matokeo ya kazi za Mradi Na EDT /2013/327 -37 6 wa mwaka 2013-2016 wenye kichwa cha habari: 
"Kutangaza rasilimali za urithi zilizopo Kilwa ili kukuza maendeleo ya kijamii na Kiuchumi" 


Wataalamu washirika wa Mradi: 

CRAterre 

Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa 
Mamlaka ya Mji mdogo wa Kilwa Masoko 
Rochefort Ocean Communaute d'Agglomeration 

Washirika wafadhili wa Mradi: 

Umoja wa Ulaya 

Wizara ya Mambo ya nje ya Serikali ya Ufaransa 

Wizara ya Utamaduni na Mawasiliano ya Serikali ya Ufaransa 


Picha 


Picha zimepingwa na : 

Dulah Abdalah Ahmadi, Bruno Bessaguet, Cecile Cailhol, Remi Decoster, Laurent Dumas, Athman Limonga, Tatu Magina, Arnaud 
Misse, Sebastien Moriset, Nuria Sanchez Munoz, Jamila Buriani Mpoka, Ahmed Mtenje, Samuel Galafao Moja, Saidi Juma Rashidi 

Andiko hili linapatikana pia kwa lugha ya Kiingereza 



Qr He r\tafc e 


K I L W A 
MASOKO 


TOWNSHIP 

AUTHORITY 





Republique Francaise 



R0CHEF0RT 


OCEAN 


Communautg d'aggtomeration 









Yaliyomo 


Dibaji 


Utangulizi 


Sifa za mji wa Kilwa 


Kanuni endelevu 


Kienyeji kuelekea usanifu majengo endelevu 


Nyenzo mahalia na mbinu 


Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa 


Mapendekezo ya usanifu majengo 










Mwonekano wa barabara za Kilwa Masoko 




Dibaji 



Hamidu Mtemekela 

Katibu Mtendaji na Afisa 
Mipango Miji 


Nina heshima kubwa utajiri mkubwa wa sanifu za majaengo za 
Kilwa, mojawapo ya rasilimali za kuvutia kwenye mandhari yetu. 
Kitabu hiki kimekusudia, kuainisha, kulinda na kutangaza mbinu 
zetu za ujenzi na nyenzo ili kupunguza gharama za ujenzi, kuongeza 
kipato cha wenyeji na kuhakikisha kuwa makazi yetu 
yanaendelezwa kwa njia iliyoendelevu, bila ya kuharibu mazingira 
na tamaduni zetu. Kinasimamia aina mbalimbali za mejengo, 
makazi na sifa za madhanri ambazo zinalifanya eneo hili kuwa la 
kipekee kabisa. 

Undelezaji wa sanifu za majengo za kienyeji ni muhimu sana kwa 
ajili ya kuwapa msukumo wanajamii , wawekezaji na wote wale 
ambao wanaweza kuathiri mji wetu na mandhari za vijijini. Kitabu 
hiki kinahamasisha matumizi ya nyenzo za asili badala ya zile za 
kuagizwa toka nje na kuchangia uchumi wa eneo letu. 

Kwenye maeneo ya miji nyumba nyingi zimejengwa kwa 
kuchanganya nyenzo za asili na za kutoka nje ya nchi hivyo 
kusababisha kuwa na mandhari isiyounganika. Kitabu hiki kinatoa 
mapendekezo ya namna ambayo sanifu za majengo zetu 
zitadumishwa kwa kushirikiana kwa karibu kabisa na wananchi. 
Hata hivyo, mapendekezo yenye huenda yasitekelezeke; tunahitaji 
mpango Mkuu wa Mji kwa maeneo ya mijini na Mpango wa 
Matumizi ya Ardhi kwa ajili ya maeneo ya vijijini. Hata hivyo, andiko 
hili linaweza kutumika kama mwongozo wa kusimamia maendeleo 
mijini na vijijini. 

Ninapenda kuushukuru Umoja wa Ulaya kwa msaada wa kifedha, 
CRAterre kwa msaada wao wa kiutaalamu, pia wataalamu wenyeji 
na wakazi wa Kilwa ambao walishiriki kuandaa kitabu hiki. Niwe 
mwenye shukrani kwa moyo wao wa kujitolea kimaadili na mali 
ambavyo vitahakikisha kuwa utamaduni wa wenyeji ni mojawapo 
ya agenda zetu kwa sasa zitazotekelezwa. 



Nyumba ikiwa kwenye ujenzi, Kjiji cha Lihimalyao, Wilaya ya Kilwa 


Utangulizi 


"Urithi wo Toifo ni muhimu 
roio muhimu sowio no 
uwezo wo roio woke 
kuhifodhi utombulisho woo 
no kujiheshimu, kunufoiko 
no utofouti woke, historio 
yoke, no kujijengeo wokoti 
ujoo ulio mzuri" 

Irina Bokova 

Mkurugenzi Mkuu UNESCO 


Lengo la andiko hili ni kutoa mawazo na mapendekezo kwa 
yeyote anayekusudia kujenga Kilwa Masoko (wamiliki wa 
nyumba binafsi, wamiliki wa hoteli, na wawekezaji). Zaidi ya 
hayo, andiko hili linakusudia kutoa nyenzo muhimu kwa ajili ya 
uandaaji wa taratibu za kusimamia mji na mandhari ya Kisiwa 
cha Kilwa Kisiwani, kuhakikisha kuwa uhalisi wa wa Eneo la Urithi 
wa Dunia la UNESCO linahifadhiwa. Utafiti huu unatokana na 
tajriba iliyopatikana wakati wa ujenzi wa Kituo cha taarifa 
uliofanyika kuanzia Mwezi Mei na Juni mwaka 2015. Utafiti huu 
unajumuisha pia mawazo yaliyodondolewa kwenye warsha 
iliyofanyika baina ya Mji wa Kilwa Masoko na Rochefort kwa 
kushirikisha wadau mwezi Januari 2015 na kipindi cha utekelezaji 
kwa kushirikisha wataalamu wa mipango wa Mji wa Kilwa. 

Utamaduni wa wenyeji wa kilwa unaweza kutoa somo muhimu 
kwa ajili ya maendeleo endelevu ya mkoa, kukuza uchumi wake 
na miji mingine midogo midogo wilayani ambayo inakua kwa 
haraka, lakini inaendelea kukua bila ya kuwa na Mpango Mkuu 
wa kuthibiti matumizi ya ardhi na kuratibu usanifu majengo. 
Kwenye mandhari,mitindo mipya ya ujenzi inaibuka yenye 
kuathiri mwonekano wa jumla. Hata hivyo uasili na ukamilifu 
wake bado uko juu sana kwenye miji na vijiji vingi. Bado 
hatujachelewa kabisa kuratibu ukuaji wa mji na kuepuka 
mabadiliko yasiyotanguka. Bado tunaweza kupata msukumo 
kutoka tamaduni mbalimbali ili kukuza njia endelevu za kuishi. 
Nyenzo hii ichukuliwe kama msingi wa kuandaa sera ya 
maendeleo ya miji. 

Mapendekezo yaliyowasilishwa mwishoni mwa makala hii 
yanajali maslahi ya pamoja ya wakazi wa Kilwa. Matashi ya 
baadhi ya watu hayataweza kuingilia kati maslahi ya jamii nzima. 
Nyumba bora haina budi kurahisisha maisha ya wakazi , siyo tu 
mahali bora kwa kujisitiri , bali ni rasilimali ambayo ni rahisi 
kuisimamia kwa muktadha wa kiutamaduni, kimazingira na 
kiuchumi. 

Matokeo yake ni kwamba, mandhari yatahifadhi uhalisia wake 
na kuleta matokeo chanya katika tajriba ya wageni, na hivyo 
uchumi wa jamii. Ili kuhifadhi mwelekeo halisi wa Kilwa, kurasa 
zinazofuata zinawasilisha baadhi ya sifa ambazo zinaifanya Kilwa 
Masoko kuwa nzuri, ya kipekee na yenye thamani. 







Sifa za mji wa Kilwa 


Baraza 

Baraza maeneo yaliyofunikwa , ambayo hutenganisha eneo la 
jumuiya na binafsi ndani ya nyumba. Ni neno lenye asili ya 
Kiarabu Baraza likimaanisha benchi. Baraza ni maeneo ya kukaa 
ambapo familia, marafiki, majirani hutumia muda wao 
kupumzika na kujadiliana. 


Benchi za Kiswahili 

Benchi za Kiswahili hujulikana pia kama baraza zimeenea kwenye 
mji wa Masoko. Zipo za maumbo mbalimbali ambazo unaweza 
kuziona kwenye kimo cha juu mbele ya nyumba. Kwa ujumla 
huwa zimejengwa kwa kutumia mawe na mota ya chokaa, zina 
maumbo mahususi yenye sehemu ya kuegamia iliiyoinama kila 
upande ili kurusu kujilaza kwa raha mustarehe na hata kulala. 


Paa iliyoezekwa 

Paa zilizoezekwa zenye ukubwa na maumbo yote unaweza 
kuzipata Masoko. Zinatoa joto la kuburudisha ambalo hamna 
nyenzo yoyote ya kujengea inaweza kukupa. Mbinu kadhaa za 
kuezeka zinapatikana kama ilivyoelezwa kwenye sura. Sababu ya 
mwinamo mkali, zinachangia kipekee kiini cha eneo hili. 


Utondoti wa uingizajihewa 

Mafundi seremala wa Masoko wanao uzoefu mkubwa wa 
kuuezeka paa na wanaweza kubuni maumbo yasiyoweza 
kuelezeka kirahisi. Mojawapo ya utondoti unaogusa moyo 
kutokana na paa zilizoezekwa ni ubunifu wa utondoti wa 
kuingiza hewa. 



Sifa za mji wa Kilwa 


Mabanda 


Nyua 


Mauwa 


Miti ya mtaa 


Huwa wazi, kwa kawaida huzukwa na kizuizi cha miti ama mianzi. 
Hufaa kwa matumizi aina mbalimbali ya umma na binafsi na yana 
ukubwa tofauti tofauti. Mabanda mengi ya Masoko ni kwa ajili ya 
uwekezaji mdogo mdogo na ukubwa wake ni chini ya mita kumi 
za mraba (10 m 2 ). 


Mazingira binafsi mara nyingi yamezingirwa kwa miti, mauwa na 
nyua zilizojengwa kwa nyenzo za mimea kama vile makuti na 
mianzi. Hutengeneza mandhari yenye sura nzuri ambayo 
yamechangamana kwa ukamilifu kabisa na mazingira. 


Vichaka vya kuvutia na mauwa ni ya kawaida kabisa mitaani, 
mbele ya nyumba na wakati mwingine hukua kwenye nyua. 
Yanatengeneza mandhari ya kuvutia mjini na hata huvutia 
makundi ya vipepeo. 


Kilwa imejaliwa kuwa na aina mbalimbali ya miti, ikiwa ni pamoja 
na mibuyu, minazi, miarobaini ama miti yenye kumeremeta. 
Hutoa vivuli kwenye uga na kando kando ya barabara na huvutia 
idadi kubwa ya ndege mjini. 



Thamani ya usanifu majengo wa asili: 

Ni kazi ya sanaa asili ya watu wake 

Ni aina ya usanifu majengo wenye kutumia ujuzi wa hali ya juu kabisa 
Inawiana na desturi za tamaduni zilizoibuni 
Inatokana na nyenzo za ujenzi za mahalia na mbinu 
Inafafanua muktadha wa kimazingira na kihistoria wa eneo husika 



TO REDUCE 
POLLUTION 
AND WASTE 
MATERIALS 


TO 

CONTRIBUTE 
TO HEALTH 
OUALITY 


TOBE 

APPROPRIATELY 

SITUATED 


rO REDUCE 
NATURAL 
HAZARDS 
EFFECTS 


TO RESPECT 
NATURE 


TO PROTECT 
CULTURAL 
LANDSCAPE 


TO SAVE 
RESOURCES 


TO EXTEND 
HE BUILDING'S 
LIFETIME 


TO TRANSFER 
EONSTRUCTION 
CULTURES 


TO OPTIMISE 
CONSTRUCTION 
EFFORTS 


TO ENHANCE 
CREATIVITY 


TO 

RECOGNISE 

INTANGIBLE 

VALUES 


'0 PROMOTE 
LOCAL 
ACTIVITIES 


TO 

ENCOURAGE 

SOCIAL 

COHESION 


rOSUPPORT 

AUTONOMY 


Kanuni endelevu 



Kanuni za kiuendelevu zilizojeng na sanifu majengo 
zinawasilishwa na duara mkabala . Ziko kwenye makundi 
matatu: 



KANUNI ZA KIMAZINGIRA 

Sanifu za majengo ni matokeo ya mazingira asili yake na 
yanayochangamana nayo. Majengo mengi ya Kilwa yanaakisi rasilimali 
ambazo zinapatikana katika mazingira hayo. Yanapatikana kwa urahisi 
na hayachafui mazingira wakati wa kubomoa ama kuhamwa. 



KANUNI ZA KIJAMII NA UTAMADUNI 

Sanifu za majengo husaidia kuhifadhi na kusambaza maadili 
yaliyoliyorithishwa. Nyumba za Kilwa zinafanana kabisa katika 
ukumbwa na umbo. Haya ni matokeo ya tajriba ya muda mrefu 
kutoka kizazi hadi kizazi. Licha ya kufanana kwake, kila nyumba 
huakisi ubunifu wa wajenzi wake na huonyesha mapambo adimu 
na utondoti wa ujenzi. 



KANUNI ZA KIUJAMII NA KIUCHUMI 

Usanifu unawawezesha wanajamii na kutumia kwa ubora kabisa 
raslimali mahalia. Mafundistadi wa Kilwa wanaujuzi na tajriba ya 
kujenga na kukarabati aina zote za majengo. Hawategemei mafundi 
wengine kubuni sanifu za majengo. Hizi sanifu za kienyeji 
zinashabihiana na mahitaji ya watumizi wake, uwezo wao wa 
kifedha na ujuzi wa mafundistadi. 


o 




Kanuni enaelevu 


o 

Mabanda haya yalitengenezwa 
kwa makuti ya ukindu/mitende 
inayokua kandokando ya fukwe. 

Ili kuweza kuchota ujuzi wa usanifu wa majengo wa wenyeji wa 
Kilwa kwa mujibu wa uendelevu, tunawasilisha mifano kadhaa 
kuonesha namna vijiji huathirika ki-hasi ama chanya na kanuni 
kumi na tano (15) 

O 

KANUNI ZA KIMAZINGIRA 

Picha hii inaonesha mabanda 
madogo huko Kilwa Kivinje. Eneo 
lilipo na nyenzo zilizotumika 
humpa faraja mtumiaji. 

1. KUHESHIMU ASILI 

Mazingira yamefungamana na mazingira na hayana athari 
kwenye sifa zake za msingi. 

O 

2. IMEJENGWA IPASWAVYO 

Makazi hutumia fursa za sura ya nchi ya eneo kibaiolojia na tabia 
nchi. 

Nyumba iliyoezekwa kijadi 

kwenye bandari ya Makuburi 
Kilwa Masoko. Madhara ya 
nyumba hii kwenye mazingira ni 
ndogo sana ikilinganishwa na 
nyumba ya matofali na saruji 

3. KUPUNGUZA UCHAFUZI WA MAZINGIRA NA TAKATAKA 

Makazi hutumia kwa kiwango kikubwa rasilimali ili kuondoa 
uchafuzi wa mazingira na athari zingine. 

inayoonekana kwa nyuma. 

4. MCHANGO WAKE KIAFYA 

Mazingira hutoa fursa kwa wakazi kuishi mazingira bora kiafya. 

O 

Nyumba ya udongo ikiendelea 
kujengwa katika kijiji cha 
Lihimalyao. Nyenzo zilizotumika 
ni maridhawa kwa watumiaji na 
kuhakikisha mazingira kuwa 
maridhawa. 

Ukuta wa tope husaidia 

kurekebisha unyevunyevu na joto 
ndani ya nyumba. 

5. KUPUNGUZA MADHARA YA MAJANGA YA ASILI 

Makazi ni sehemu salama na hulinda mazingira kwa wakazi wake 
wote. 

0 

Shule ya udongo kijijini 

Lihimalyao. Hizi nyenzo za ujenzi 
ni rahisi kabisa kupambana na 
upepo mkali. Nyumba za nyasi 
huathirika kwa kiwango kidogo 
kuliko zile za bati. Ikiwa sehemu 
ya nyasi zimeezuliwa na upepo, 
hatari ya kudhuru watoto ni kwa 
kiwango kidogo sana kuliko bati 
linapodondoka kutoka kwenye 
paa. 





Kanuni enaelevu 


o 

KANUNI ZA KIJAMII NA KIUTAMADUNI 

Mandhari ya kijiji cha 

Lihimalyao, imetengenezwa na 
mpangilio wa kuvutia ya 
nyumba rahisi, zote zinabaraza 
zinazoelekea barabarani. 

6. KULINDA MANDHARI YA KIUTAMADUNI 

Mandhari yametengenezwa na kuhifadhiwa na wakazi kwa karne 
nyingi. Wakazi huheshimu thamani ya mandhari iliyopo wakati 
wa kujenga nyumba mpya. 

O 

Familia ikijenga nyumba katika 
kijiji cha Lihimalyao. Watoto 

7. KURITHISHA UTAMADUNI WA UJENZI 

Usanifu unafafanua ujuzi asilia na maarifa. Ujuzi wote uliotumika 
ili kujenga unapatikana ndani ya jamii husika na unakua pamoja 
sawia na vizazi vya mafudistadi vinavyofuatana. 

hujifunza maarifa kwenye eneo 
la ujenzi. Hivi ndivyo utamaduni 
wa ujenzi hurithishwa kutoka 
kizazi kimoja kwenda kingine. 

O 

8. KUWEZESHA UBUNIFU 

Usanifu huchochea kuwapo kwa ufumbuzi wa kibunifu na 
kudhihirisha ubunifu. Matumizi ya aina moja ya maliasili kwa 
karne nyingi sio kikwazo muhimu cha ubunifu kama 
inavyodhihirishwa na picha Na. 10. 

Nyumba zimerembwa tu kwa 
udongo mwekundu na mawe 
meupe madogo yanayopatikana 
katika maeneo ya karibu. 

9. KUTAMBUA THAMANI ZISIZOSHIKIKA 

Sanifu za majengo huthamini utambulisho wa kikanda ikiwa ni 
matokeoya mkusanyiko wa maarifa. 

O 

Maeneo matakatifu yanayolinda 
kiwanja dhidi ya pepo wabaya. 
Thamani zisizoshikika ziko 

kwenye misingi mitakatifu. 

10. KUHAMASISHA MSHIKAMANO WA KIJAMII 

Usanifu majengo hurahisisha mabadilishano ya taarifa za pamoja 
miongoni mwa wanajamii (majirani). 

0 

Jengo lenye ghorofa mbili 
lililojengwa kwa nyenzo za asili 
huko Njinjo. Nyumba hii ina 
fundicherehani na baa. Mbali na 
utendaji wa kitaalamu, jengo hili 
linachangia kuleta mshikamano 
wa kijamii kwenye mji. 





Kanuni enaelevu 


0 


KANUNI ZA KIJAMII NA UCHUMI 


Shamba la chumvi Kilwa 
Masoko. Chumvi ni mojawapo 
ya maliasili inayochangia 
wanajamii uhuru wa kifedha. 


0 


11. KULETA UHURU 

Usanifu majengo huimarisha uwezo wa jamii kujitosheleza. 
Ukweli ni kuwa kwa kiwango kikubwa majengo yamejengwa kwa 
kutumia nyenzo asilia ni dhamana kwa ajili uthabiti wake. Ni 
nyenzo chache kama vile mabomba ya PVC ama vifaa vya 
umeme hutoka nje. 


Mwanamke akitegeneza mkeka 
Makubuli, Kilwa Masoko. 
Utengenezaji wa mikeka, 
kamba, mambo ya ujenzi kwa 
kutumia majani huongeza 
shughuli za biashara kwa 
wanajamii. 


0 


12. KUENDELEZA SHUGHULI MAHALIA 

Sanifu za majengo huwezesha uzalishaji , utengenezaji na 
biashara mahalia. 

13. KUBORESHA JUHUDI ZA UJENZI 

Sanifu za majengo huboresha nguvu inayohitajika kwa ajili ya 
ujenzi. Nguvukazi inayohitajika zaidi ni nguvukazi ya 
mwanadamu. Umeme ama petrol haihitaji katika kujenga 
nyumba za kienyeji na vifaa vichache vya ujenzi hutumika. 


Mbinu za ujenzi za kiasili, 
zilihitaji mchango mdogo sana 
katika suala la nishati, zana na 
mashine. Kazi nyingi hufanywa 
kwa mikono tu, na zana 
zinazotakiwa, ni zana huzalishwa 
kienyeji na hutengenezwa na 
wahunzi wenyeji. 


14. KUREFUSHA MUDA WA KUISHI WA JENGO 

Usanifu huongeza upinzani kutokana na muda na matumizi ya 
muda mrefu. 

15. KUOKOA MALIASILI 

Usanifu huzuia kuharibika na kupoteza kwa maliasili za mahalia. 


0 

Ukarabati wa nyumba 
iliyoezekwa. Mbinu za ujenzi za 
wenyeji huruhusu ukarabati ulio 
mwepesi. Picha hii inaonesha 
fundistadi akibadilisha viezekeo. 


0 

Nyumba nyingi chanzo chao cha 
nishati kinatokana na jua. Paneli 
za jua zinapatikana kwa urahisi 
wilayani Kilwa. 



Jengo la kisasa lililojengwa Nangurukuru kwa kutumia nyenzo za asili na mbinu 


Kienyeji kuelekea usanifu majengo endelevu 


Usanifu majengo ni mojawapo ya uwasilishaji wa utamaduni wa 
kienyeji. Namna ambayo tunajenga nyumba ni uhalisia wa 
kiutamaduni, kama ambayo tunaongea na kufikiri, namna 
ambayo tunaandaa vyakula, namna tunavyovaa nguo, namna 
ambavyo tunacheza muziki. 

Miaka michache iliyopita, uagizaji wa nyenzo za ujenzi toka nje 
ulikuwa kwa kiwango kikubwa vigumu kuliko ilivyo hivi sasa, 
hivyo watu waliweza kujenga kwa kutumia nyenzo zilizopatikana 
katika maeneo yao. Kila jengo liliendana sawia na mahitaji ya 
watu. Wajenzi walitengeneza mbinu ambazo zingeliwezesha 
kurithisha kizazi kilichofuta. Uvumbuzi wa kufurahisha uliweza 
kuhimili, na wenye makosa uliweza kutelekeza, na hivyo 
utamaduni wa kiujenzi ulitajirishwa na kitu ambacho twaweza 
kukiita "Mabadiliko ya Kimaarifa" Hakuna majengo ambayo 
yanaweza kustahimili katika maeneo fulani isipokuwa yale 
ambayo yameendelea kuboreshwa kwa karne kadhaa. Mitindo 
ya majengo mapya haipaswi kuanzwa upya. Haina budi kuanzia 
na usanifu wa kiakili wa mahalia, ikizingatia mbinu ya uumbaji 
inayozingatia uzalishaji wa kiubunifu mpya. 

Mandhari ya kiutamaduni ni matokeo ya karne nyingi za 
uvumbuzi. Kila kijiji ni tunda la ubunifu wa pamoja wa wakazi 
wake. Kila jengo linachangia kuonyesha ukamilifu wa kijiji. 
Endapo michango ingetoka nje, matokeo yake ingelikuwa ni 
mchanganyiko wa majengo yasiyo na utamaduni maalum na kila 
kijiji kingefanana na kingine. Ikiwa majengo ya Kilwa yatokana na 
msukumo wa majengo ya awali, baadhi ya sifa zake (mambo 
muhimu)yatarekebishwa na urithi wa utamaduni utahifadhiwa. 
Ni wajibu wa mji (manispaa) kwa msaada wa mafundisanifu 
kufafanua viwango vya jumla na sifa ambazo zinapaswa 
kuhifandhiwa kwenye mchato wa ukuaji wa mji. 




Kituo cha Kilwa wakati wa ujenzi mwaka 2015 



Kienyeji kuelekea usanifu majengo endelevu 





Kipande cha jengo la karne ya 19 la Kilwa 
Kivinje, lililojengwa kwa kutumia 
matumbawe, chokaa, mota na miti. Huu ni 
mfano wa ubora nyenzo za asili na mbinu 
zake ili kujenga majengo imara na 
yanayodumu kwa karne nyingi. 

Mchoro umeandaliwa na Valeria Goulet, 
fundisanifu. 


Kwa desturi watu hufikiri kwamba nyenzo asilia ni taswira ya 
majenzi ya hovyo kwa kuwa yanahusiana na watu ambao 
hawana uwezo wa kununua nyenzo za ujenzi toka nje ya nchi. 
Hata hivyo, kuna uwezekano pia kuona majengo yaliyojengwa 
kwa ukwasi mkubwa, mfano Nyumba za wageni na hoteli 
zimejengwa kwa kutumia nyenzo za ujenzi za kiasili na mbinu 
zake, na mafundi mchundo maarufu na kwa utondoti azizi 
kabisa. Tunaweza hata hivyo kuona maelefu ya nyumba 
zilizojengwa hovyo hovyo kwa tumia nyezo toka nje ya nchi. 
Huchakaa kwa haraka kabisa na kuwa na makosa mengi sababu 
ya kutokujengwa kwa usahihi. Kuagiza nyenzo (vifaa) za ujenzi 
kutoka nje bila ya kuwa na ujuzi sahihi, zaidi ya kutoamchango 
wa uchumi wa nchi, kwa kawaida huishia kwa kuwa na matokeo 
mabaya. Majengo mapya yaliyojengwa na nyenzo toka nje 
hurudi makosa yale yale kiujenzi kwa sababu mchakato wa ujenzi 
wenyewe haukueleweka. 


Mara nyingi nyenzo za ujenzi toka nje hudanganya. Hutoa 
taswira ya uimara na kudumu, lakini hatimaye hukatisha tamaa. 
Mfano halisi ni zege, halidumu kwa muda mrefu kwenye 
mazingira ya chumvichumvi na vigumu kukarabati. Matumizi 
yake yanapaswa kudhibitiwa kwa kiasi Fulani ili kuepeuka 
kuangamiza uchumi wa wananchi, kudhibiti uchafuzi wa 
mazingira, and kuepeuka kuvuruga utamaduni ambao miji 
midogo mingi imeshaathirika. Hapo awali, Majengo ya Kilwa 
hayakusaniwa na kisha kujengwa. Usanifu wa majengo haya 
unahusishwa zaidi wakati wa mchakato wa kujenga. Watu 
walewale waliolifikiri jengo, kutoka kwenye mpango wake wa 
jumla kwenda kwenye mpango wa kina, watu walewale ambao 
walilijenga, hivyo mantiki ya mchoro ilitokana na upatikanaji wa 
nyenzo za ujenzi. Hapa kuwa na utondoti usiotekelezeka 
ulionzwa kabla. 


Majengo mengi yamejengwa bila utaalamu wa msanifu majengo 
ama fundisanifu. Hata kama ada ya uchoraji ama soroveya ya 
ujenzi inalipika, kila jengo huhitaji kukarabatiwa katika maisha 
yake yote. Majenzi yanayotokana na mbinu asilia humruhusu 
mmiliki wa jengo kushiriki mchakato wote na hivyo, kufahamu 
namna litakavyokarabatiwa. Huweza kulifanya jengo lenyewe 
likadumu kwa muda mrefu. Na kwa wale ambao hawana ujuzi, 
mafundisanifu wenyeji wapo muda wote. 


Matope EARTH 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Aina mbalimbali za udongo 
zinapatikana Masoko, 
ikijumuisha udongo wa 
mfinyanzi na mchanga. 
Udonngo wa mfinyazi hutumika 
kujenga nyumba za udongo na 
kuta za tope, ambapo mchanga 
hutumika kwa ajili ya kupiga 
lipu kutani ama kutengeneza 
sakafu. 


CHANZO 


Machimbo ya udongo wa 
mchanga yanapatikana karibu 
na bandari ya Makuburi, 
kwenye miteremko ya kilima. 


FAIDA 


- Nyenzo hupatikana kwa wingi 
na rahisi kununua 

- Rahisi kuandaa na kutumia 

- Hahiitaji viimarishi 

- Hurekebisha joto na 
unyevunyevu 


MASUMBUFU 


- Havina budi kulindwa dhidi ya 
unyevunyevu (umajimaji 
kupanda na mvua) 

- Uwezo mdogo wa kutanuka, 
hupasuka ikiwa ardhi 
husinyaa, ambalo ni jambo la 
kawaida kwa maeneo mengi 
ya Kilwa Masoko 


- Ujenzi wa kuta kwa kutumia miti 

- Mota kwa ajili ya ujenzi wa kuta za mawe 

- Lipu ya kuta 

- Kufyatua nnatofali ya udongo 

- Huchanganywa na chokaa, kupata uji wa chokaa 










Nyenzo mahalia na mbinu 



Matumbawe CORAL STONES 


MAELEZO 


MATUMIZI 

, ,/ 


Mawe haya hutokana na 
mwamba tumbawe uliokufa 
uliochanganyika na gange 
(mawe ya chokaa) ambapo 
yalikuwayamejishikiza. 
Yamekuwa yakitumika kwa 
ujenzi wa nyumba Kilwa 
Kisiwani na Songo Mnara kwa 
karne kadhaa, hivyo mbinu 
zinazotumikana zinajulikana na 
ustahimilivu wake 
umeshathibitishwa. 


CHANZO 


Katika kisiwa cha Songo Mnara, 
mawe huvunjwa vipande 
vikubwa vikubwa na 
kukusanywa kwenye boat kabla 
ya kusafirishwa kwenda bara 


FAIDA 


- Kudumu kwa muda mrefu 
sana 

- Nzurisana 

- Uendelezaji na matumizi 
yanafahamika sana 


MASUMBUFU 


- Magumu kuvunja 

- Usafirishaji hutegemea 
kujaa na kupwa kwa maji 

- Wakati mwingine chumvi 
huwa haijaondolewa vyema 
kwenye mawe 


- Ujenzi wa kuta kwa kutumia udongo ama mota ya udongo na mchanga 

- Ni sehemu ya mchanganyiko wa kujazia nyumba ya udongo 

- Ujenzi wa misingi ya jengo 

- Kutengeneza chokaa asilia 












Kokoto GRAVELS 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Kokoto hizi hutokana na gange, - Kuandaa saruji kwa ajili ya vibamba na boriti 

humomonyoka zenyewe - Hundazwa sakafuni kama tabaka la kuzuia michirizi ya matope baada ya 

vipande vidogo vidogo toka mvua 

kwenye gange. Hivyo, sifa zake 

ni kama zilivyofafanuliwa 

kwenye ukurasa uliotangulia. 


CHANZO 


Akina mama hukusanya mawe 
na kuyabainisha katika makundi 
mawili yenye ukubwa tofauti 
tofauri: Madogo (Kuanzia 
sentimita 1-2) and big (takriban 
sentimita 3-4 ama zaidi). 


FAIDA 


- Magumu 

- Hayana chumvi 

- Huchimbwa kwa kiwango 
kidogo, kwa kuyajali mazingira 


MASUMBUFU 


- Hakuna uhakika endapo 
mahitaji makubwa yanaweza 
kuchimbwa kwa namna ile ile 













Nyenzo mahalia na mbinu 


Mchanga SAND 


MAELEZO 


MATUMIZI 

, ,/ 


Mchanga unaoweza kupatikana 
Kilwa Masoko ni wa rangi mbili: 
rangi nyeupe ama hudhurungi. 
Mzuri ni ule wenye punje duara 
ndogo. 


- Ni mojawapo ya sehemu mchanganyiko wa vibamba na boriti/miimo 

- Kuimarisha udongo wa mfinyanzi 

KUMBUKA: Mlchanga haunabudi kuchotwa kutoka kw r enye machimbo 
yaliyoruhusiwa, usithubutu kuchimba fukweni. Uondoaji wa mchanga 
kwenye fukwe unaweza kusababisha mmomonyoko wa ardhi hatarishi. 


CHANZO 


Mchanga mweupe kwa kawaida 
hupatikana kwenye machimbo 
ambayo yako Kaskazini ya Kilwa 
Masoko (Mpara/Masakasa). 
Undongo mwekundu 
unapatikana hapohapo mjini. 


FAIDA 


- Mchanga mweupe ni halisi 


MASUMBUFU 


- Mchanga mweupe ukiwa 
ghali, mchanga wa 
hudhurungi uliochafuliwa 
mara nyingi hautumiki 
ipaswavyo. 

- Wakati mwingine mchanga 
mweupe huwa na chumvi, 
huonekana baadaye kwenye 
nje ya ukuta 










Chokaa LIME 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Chokaa ya wenyeji huuzwa 
kwenye mifuko ya kg 40. Mota 
ya chokaa haina budi 
kuandaliwa walau siku moja 
kabla. 


CHANZO 


Chokaa huzalishwa Kisiwani 
Songo Mnara. kwa kutumia 
matanuru asilia, kwa kuchoma 
matumbawe, kwa kuchoma 
matumbawe na udongo wa 
mfinyanzi kwa joto lenye 
wastani wa nyuzi joto 900 
900°C Ni desturi ya siku nyingi ( 
tanuru la kwanza la karne ya 12 
lilipatikana Kilwa Kisiwani lenye 
ukubwa wa Kipenyo cha mita 6 
na sentimeta 90 kwenda chini. 


FAIDA 


- Huwa ngumu taratibu, ni 
rahisi kutumia, 

- Hukubali mazingira ya chumvi 

- Hunyauka vizuri 

- Hufanya jengo safi 


MASUMBUFU 


- Huhitaji kiwango kikubwa cha 
mikoko kuunguza gange 

- Ni muhimu kukinga mota ya 
chokaa dhidi ya mvua wakati 
wa kujenga 

- Wafanyakazi huhitaji kulinda 
ngozi yao ili kuepuka asidi 
inayobabua 

- Sio rahisi kudhibiti ubora wa 
utengenezaji chokaa 



- Hutumika pamoja na mchanga ili kuandaa mota kwa ajili ya kulaza tofali 

- Vibamba vya sakafu na fito 

- Kupiga lipu na fremu za madirisha 

- Rangi nyeupe kwa ajili ya uji wa chokaa (huchanganywa na maji) 
KUMBUKA: Mawe ya chokaa kwa ajili ya kuchoma yasitokane na matumbawe 
hai bali yatoke kwenye machimbo isipokuwa endapo kazi itakayofanyika ni 
ndogo, lakinii ikitathiminiwa inaweza kuchochea uharibifu kwenye mazingira 
ya fukwe na kuleta matokeo mabaya. 












Nyenzo mahalia na mbinu 



Mbao laini SOFT TIMBER 


MAELEZO 


MATUMIZI 

, ,/ 


Aina hii ya mbao ni bei rahisi na 
ambayo hutumika zaidi kwa ajili 
ya matilaba ya muda mfupi. 
Ofisi ya Misitu imeweka 
madaraja mawili: 

- Daraja la III kwa ajili ya mbao 
laini ( mnepa , msufipori), 

- Daraja la II kwa ajili ya mbao 
za kati ( mtondolo , mkuruti, 
muhomo) 


CHANZO 


Hutoka msituni. Hukatwa, 
hukaushwa na huwasilishwa 
kama mbao nene zinazopatika 
kih'alali kwenye viwanda vya 
mbao. Wakati mwingine 
hukatwa kinyume cha sheria na 
kukamatwa na maaskari polisi 
ambao huzipeleka ofisi ya 
misitu kwa ajili ya kuzihifadhi na 
kisha suala la kuzihalalisha 
hufuata. 


FAIDA 


- Rahisi kukata 

- nyepesi 

- bei nafuu kuliko aina zingine 
za mbao 


MASUMBUFU 


- Hazidumu 

- Huliwa kwa urahisi na mchwa 


- Kwa ajili ya jengo la muda kama vile maduka madogo 

- Kutengeneza fremu kwa ajili ya zege 

- Majukwaa ya kujengea 

- Vifaa vya muda (mfano) 













Mbao ngumu HARD TIMBER 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Aina hii ya mbao hutumika kwa 
ajili ya kutengeneza samani na 
mfumo wa paa. Kwa kawaida 
huwasilishwa kwa vipimo vye 
urefu wa futi 8 (takribani 2.4 m) 
na upana na unene mbalimbali. 
Bei yake hutegemeana na spishi 
tatu. Ofisi ya Misitu imeweka 
madaraja mawili: 

- Daraja la IA, ni kwa ajili ya 
mpingo tu. 

- Daraja la IB kwa ajili ya mitiki 
(mninga, mkongo, mvule, 
mpangapanga, mseke) 


CHANZO 


Inapatikana kwenye misitu ya 
wilaya. Hukatwa, hukaushwa na 
kuwasilishwa kama mbao nene 
na pana zinazopatikana kwenye 
viwanda vya mbao. Wakati 
mwingine hukatwa kinyume 
cha sheria na kukamatwa na 
maaskari polisi ambao 
huzipeleka ofisi ya misitu kwa 
ajili ya kuzihifadhi na kisha 
suala la kuzihalalisha hufuata. 


FAIDA 


- Hudumu vizuri 

- Nl rahisi kukusanya 

- Endapo itakuwa kwenye 
mwanga wa kutosha ni imara 
sana dhidi ya mchwa 


MASUMBUFU 


- Maliasili adimu, Hutokana na 
miti ikuayo taratibu 

- Ngumu kuunda kwa kutumia 
zana za mikono 


- Muundo wa paa (hasa inapooezekwa na mabati) 

- Fremu za madirisha na milango 

- Vilango vya madirisha na milango 

- Samani na uchongaji 













Nyenzo mahalia na mbinu li 


Nguzo na Mkoko mangodi MANGROVE PILLARS AND POLES 


MAELEZO 


MATUMIZI 

, ,/ 


Miti ya mikoko ni maarufu sana - Muundo wa nyumba za udongo 

Kilwa, pengine ni kwa sababu ni - Muundo wa paa (hasa hasa kuezekea) 

kizanzani kwa shambulio la - Mirabafito kwa ajili ya kuingizia hewa 

mchwa. Mbao za mkoko zina 

rangi nzuri ya dhahabu na 

zinawezapatikana vipimo 

vimenyooka kabisa na upana. 


CHANZO 


Inapatikana kwenye maeneo ya 
mikoko, huwekwa kwenye 
madaraja na hukaushwa kwa 
wiki kadhaa. 


FAIDA 


- Miti Migumu 

- Ni kinzani kwa mchwa na 
dumuzi 


MASUMBUFU 


- Uvunaji wa kupindukia 
unaweza kuharibu mazingira 
ya mikoko na kuhatarisha 
wanayamapori 












Mianzi bamboo 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Mianzi inapatikana kirahisi 
katika wilaya nzima. Aina mbili 
za spishi zinaweza kupatikana, 
ndogo na zile kubwa. 

Vipimo vya Mianzi mikubwa 
kipenyo chake ni 4/7 sm na m 
4,5/5 za ukubwa. 

Mianzi midogo ni sm 2/3 cm 
and m 4,5/5 za urefu. 


CHANZO 


Mianzi inaweza kununuliwa 
Kilwa Masoko ikiwa 
imeshakatwa. Hutoka vijini bara 
kama vile Migeregere au 
Mbate. 


FAIDA 


- Maliasili hii inapatikana kwa 
wingi na bei yake ni nafuu 

- Haiko hatarini, na hujizalisha 
haraka 

- Uzito mdogo, rahisi 
kusafirisha na kusimamia 

- High tensile strength 

- Unaweza kugawanya kurefu 
vipande viwili ama zaidi 


MASUMBUFU 


- Huvunjika kirahisi ikipigiliwa 
misumari 

- Ujuzi unahitajika lakini ni 
rahisi kujifunza 


Mianzi hutumika kwa namna mbalimbali, kwa urefu wake wote ama 
uliopunguzwa kwa vipande nusu ama robo, matumizi ya kawaida ni kama 
ifutavyo 

- Kujenga uwa 

- Kugawanya maeneo 

- Muundo wa paa (trauma) 

- Mikeka 












Nyenzo mahalia na mbinu 


Makuti 


PALM LEAVES THATCH 


MAELEZO 


MATUMIZI 

... ,/ 


Maezeko haya ni ya kawaida kabisa 
na inaendana vema na hali ya 
hewa. "vigae" vina ukubwa 
takribani sm 80 na urefu wa m 60. 
Kwenda juu. Gharama 
hutegemeana na miingiliano 
iliyotumika. Mwingiliano unapaswa 
kuwa walau theluthi moja ya urefu. 
Kwa wastani mwinamo wa paa 
unapaswa kuwa walau 45° kuzuia 
mvua kuingia na kukauka haraka. 


CHANZO 


Yenye ubora wa hali ya juu ni ile 
iliyotengenezwa kwa makuti 
yaliyoambatishwa pamoja kwenye 
kijiti, ambayo yataambatishwa 
kwenye taruma za paa. Kuna 
mbinu nyingine ambapo vishina 
hupachikwa moja kwa moja kwenye 
taruma. Kwa mbinu hii ni vigumu 
sana kupendezwa na mistali mlalo 
kwa kutazama toka nje. 


FAIDA 


- Hulifanya jengo liingize hewa 
na liburudhishe 

- Paa lina uzito mdogo na 

- Hudumu endapo 
yameezeekwa vizuri 

- Vipande vilivyoharibika ni 
rahisi kuvibadilisha 

- Hupokea mabadiliko yoyote 


MASUMBUFU 


- Hupata ajali ya moto 

- Uharibika endapo paa lina kina 
kifupi na hutunza majimaji 

- Huweza kuwa na wadudu na 
wadudu waharibifu hai ndani yake 


- Kuezekea paa 

- Kufunika ukuta kwa muda 














Nyasi GRASS THATCH 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Paa la nyasi huwa na - Kufunika paa 

mwonekano wa umbo kama 

nywele. 


CHANZO 


Aina hii ya majani ya daraja la 
juu ni la kawaida kwenye wilaya 
nzima hata Masoko, kando 
kando ya barabara kati ya 
uwanja wa ndege na Masakasa. 


FAIDA 


- Hulifanya jengo kupitisha 
hewa na huburudisha 

- Paa lenye uzito mdogo na 
kinzani dhidi ya dhoruba ya 
upepo kuliko mabati 

- Hupokea mabadiliko yoyote 

- Hupunguza gharama sana 


MASUMBUFU 


- Haraka kupata janga la moto 

- Huhitaji ukarabati wa mara 
kwa mara 











Nyenzo mahalia na mbinu li 


Madema 


BRAIDED COCONUT PALM SHEETS 


MAELEZO 


MATUMIZI 

, ,/ 


Shiti zake zimetengenezwa kwa 
makuti ya minazi 
yaliyosokotwa. Ni nyenzo ya bei 
nafuu kuziba sehemu 
inayoonekana. Ukusanyaji wa 
makuti ya nazi ni njia nyepesi 
kabisa ya kuziba ukuta ama 
kipande cha ardhi bila ya 
kujenga jengo la kudumu. 
Huonekana vizuri na hujengwa 
kwa haraka sana. 


CHANZO 


Shiti hizi hutengenezwa popote 
ambapo minazi hukua. Ni 
mbinu ambayo ni rahisi 
inayojumuisha kupinda nusu ya 
kuti takribani katikati yake na 
kusuka upande mwingine. 


- Kuweka ua wa bustani na kiwanja 

- Kukinga jengo kwa muda 

- Mtambaapanya wa paa la makuti 



FAIDA 


- Haraka na nafuu kufunga 

- Nyenzo "hupumua" mazuri 
sana kwa nafasi za kupitishia 
hewa 

- Hubadilishwa kwa kuweka 
kipande 

- Kinzani dhidi ya upepo 

- Mbinu zinapatikana kwa 
urahisi 


MASUMBUFU 



- Kunyauka kwake si kuzuri 













Mikeka MATS 


MAELEZO 


MATUMIZI 


Huweza kuwasilishwa ikiwa 
katika rangi asilia ama hutiwa 
rangi mbalimbali na maumbo. 
Huweza kuaigizwa katika 
ukubwa wowote ule, lakini 
ukubwa wa kawaida uko kati ya 
mita 2x 2. 


- Kiasili, hutumika kuzungushia maiti kwa ajili ya mazishi 

- Hutumika kutandaza sakafuni kwa ajili ya kukalia, kulia ama kusali 

- Kwenye ujenzi, hutumika kama dari ama utando wa chini wa sakafu, ili 
kuzuia vumbi kuangukia kwenye hiyo sakafu, ama Ikwa ajili ya urembo 

- Huweza kukatwa kwa urahisi kabisa 


CHANZO 


Kwa kawaida hutengenezwa na 
wanawake kutokana na majani 
yaliyokaushwa, kutiwa rangi , 
kusukwa na kushonwa pamoja. 
Ni mchakato mrefu ambao 
humchukua mwanamke muda 
wa mwezi mzima kumaliza. 


FAIDA 


- Haizuii unyevunyevu hivyo 
huepuka kuwa fupi 

- Ni za kipekee mara zote 


MASUMBUFU 


- Kingo zake huweza kufumuka 

- Huchukua muda 
kuzitengeneza, hivyo 
huagizwa mapema 














Nyenzo mahalia na mbinu 



Kamba ROPES 


MAELEZO 


MATUMIZI 

... . • 


Kamba za asili ni imara sana, - Kusafirishiai kila aina ya bidhaa 

hunyumbuka na kinzani. Kwa - Kuungia ngiuzo ama kufungia vipande pamoja 

kawaida hutumika kufunga - Utengenezaji wa samani kama vile vitanda na viti 

mizigo kwa ajili ya kusafirisha 

Lakini, hutumika pia katika 

ujenzi kwa ajili ya kila aina ya 

vifundo. 


CHANZO 


Watu wazima na wanawake 
hutengeneza taratibu kamba 
majumbani mwao, kwa kawaida 
kwa kufanya agizo maalumu. 
Hukausha majani toka 
vichakani, kuyakusanya na 
kuyasuka kwa urefu wa zaidi ya 
mita 50. 


FAIDA 


- Hutengenezwa kwa urefu 
wowote ule 

- Bei yake ni nafuu 

- Ni kinzani endapo yakiachwa 
kukauka 


MASUMBUFU 


- Huweza kushambuliwa na 
kuvu 

- Hunyooka endapo zikiwa 
mbichi 


















****** 


+ 31 -*- 


J&. 


I 

1 


'*****+ 







4 " + 05.08 


UPANDE WA MAGHARIBI 



Uchunguzi kifani: kituo cha taarifa Kilwa 



Mchakato wa kubuni 

Kabla ya kujenga, mpango kusanifu jengo na muundo wa nafasi 
ulijadiliwa na watumiaji, mafundisanifu na mamlaka za mji 
mdogo. Baada ya makundi mbalimbali kutembelea eneo na 
kutathmini sanifu za majengo za Kilwa, mpngo wa kwanza 
ulipendekezwa na msanifu majengol na ukarekebishwa na 
washirika. Mradi uliwasilishwa mara kadhaa kwenye kitengo cha 
mipango miji kwa ajili ya kupata kibali cha kujenga. 
Walishawishika na wazo la kutumia nyenzo za ujenzi za asili 
kutumika kwenye jengo la umma ili kuwa kuonesha mfano hapa 
Kilwa kwa ajili ya wawekezaji watakaopenda kujenga jengo la 
kisasa. Mji mdogo walipendekeza kituo cha habari kijengwe eneo 
la soko ambalo limethibitika kuwa wazo zuri sana: kituo 
kinaonekana kutoka barabarani; kinafikika kwa urahisi na katikati 
ya mji, karibu na kituo cha basi ambacho wageni wote hufikia 
Kilwa kwa basi. 


Mwitiko wa wananchi 

Mchakato wa ujenzi kwa haraka ulikuwa tukio kubwa la mjini. 
Bango la Kiswahili lilining'inizwa ukutani kutoa taarifa kwa watu 
kuhusu matumizi ya hapo baadaye ya jengo. Wananchi 
waliruhusiwa kukaribia eneo la kazi. Watu walitembelea kila siku, 
kujadili mwendelezo na mchoro. Walipigia picha ikiwa ni ishara 
ya kuwa waliona fahari juu ya jengo hilo. Nyenzo zilezile 
walizozizoea kwani huzitumia kwa ajili ya nyumba zao binafsi. 
Hata hivyo kuna utofauti wa namna wanavyozipanga.Wageni 
kadhaa walisema kuwa wangependa kujenga jengo linalotaka 
kufanana na hili. 


Mchakato wa ujenzi 

Ujenzi wa jengo hili, kama unavyooneshwa katika kurasa 
zinazofuata ulitumia jumla ya siku 9 na watu 25 walishiriki. 


1 Msanifu Majengo, Arnaud Misse, CRAterre 



MPANGO WA UJENZI 


MAANDALIZI 


MSINGI 


UJENZI WA 
KUTA 


JENGO 


PAA 

UFUNGAJI 
PIGA UPU 
UMEME 


UMALIZIAJI 


WIKI 


Kuweko alama sehemu ya 
kujenga 

Soroveya ya kiakiolojia 

Kuchimba msingi wenye kina cha 
sentimeta 60 

Kusawazisha tabaka 
Ujenzi wa kuta za msingi 
Mimina mhimili duara 
Kuweka waya wa kuzuia radi 
Kutengeneza jamvi 
Ujenzi wa kuta za mawe 
Kuweka tangazo 

Kupachika fremu za 
milango/madirisha 

Kuweka Mhimili duara & nguzo 
Kujenga benchi 
Ujenzi wa paa 

Kuweka vilango milango/dirisha 
Kujenga mihimili ya juu ya ofisi 
Kupiga lipu ya udongo ndani 
Kupiga lipu benchi 
Kuweka umeme 
Kufunga gebo ya paa 
Kupiga lipu juu na kupaka chokaa 

Kuweka kiangaza na vifaa vya 
umeme wa jua 

Ufito wa sementi wa sakafu 
Kuunga umeme wa TANESCO 
Shelfu, meza na dawati 
Stuli, kiti nafomu 


SAMANI 


Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 




Maumbile ya mawe na mota ya 
chokaa yaliyo Kilwa Kisiwani 


Nyenzo na mbinu zilizotumika 

Hali hii itakuwa na madhara kwenye mazingira, utaathiri uhalisia 
wa eneo na kupunguza fursa za kiuchumi kwa wazawa. Tulitaka 
kuthibitisha kuwa usanifu majengo wa kisasa unaweza kutumia 
mbinu zilizobuniwa Kilwa zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Usanifu 
majengo wa kisasa hauhitaji nyenzo mpya. Baadhi ya mahitaji 
yaliyoagizwa toka nje ilikuwa kwa ajili ya jengo ni ufito chuma 
cha pua (feleji) uliokuwa ukiingizwa kwenye mhimili duara wa 
chini ikiwa ni hatua ya kuzuia mipasuko na uwekaji wa umeme. 
Nje ya suala hili la kipekee, vifaa vyote vya ujenzi vilipatikana 
ndani ya nchi: Matumbawe, mchanga, ardhi, chokaa, miti, 
mianzi, makuti na mikeka iliyofumwa... Hata sementi iliyotumika 
kwenye msingi wa jengo ilitengenezwa Kilwa. Hii inamaanisha 
kwamba fedha nyingi iliyotumika kwa ujenzi wa jengo 
imewanufaisha jamii, iwe kwa kufanya kazi za mikono ama kwa 
kuzalisha vifaaa vya ujenzi. Kwa mfano, mikeka minne 
iliyotumika kufunikia dari ni kazi ya miezi kumi na mbili ya 
mwanamama. Utengenezaji wa mikeka huizalisha kazi. Mikeka 
iliyotengenezwa kwa mikono ni ya kipekee na ya kuvutia zaidi 
kuliko shiti la tabaka zilizogundishwa pamoja la kawaida kabisa. 


Chati ikionesha kuwa kati ya 
shilingi milioni 26 zilizotumika 
kujenga jengo, takribani 
million 15 zilitumika kwa ajili 
ya vibarua. 

Usafirishaji ni 6% tu. 

Matumizi ya maliasili ya 
kienyeji huongeza kiwango 
cha ajira na kupunguza kaboni 
chafu. 


Gharama za ujenzi 

Gharama za mwisho za ujenzi ni shilingi 26,178,334 ambazo ni 
sawa na Euro 13, 528. Gharama yake ni nafuu mno kuliko jengo 
lilojengwa na matofali ya cementi ya kawaiida kabisa likiezekwa 
kwa mabati ambayo kwa kawaida hutumika kwenye majengo ya 
umma. 


60 % 


50 % 


40 % 


30 % 


20 % 


*, 7 % 


Nguvukazi 

V 


12 % 


r 


Asilimia 87 ya bajeti 
imemufaisha UCHUMI WA 
JAIMII moja kwa moja 


Nyenzo za ujenzi 
(90%zimetoka Kilwa) 


10 % 


o% 


4 % 


2% 


Nguvukazi 


Nyenzo 


Usafirishajii 


Vifaa 


Kodi 


Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 


WIKI YA 1: Maandalizi ya kiwanja cha ujenzi 






Kuandaa timu ya mafundi washi - Vifaa na tanki la maji - Kuweka alama na kuchimba mfereji wa msingi 


Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 



WIKI YA 2 : Msingi 




Kujenga msingi - Kujenga boksi la matofali - Kumimina zege ya mzingi - Kushindilia udongo 


Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 


WEEK 2 : Msingi 



Kujenga msingi wa nguzo - Kumimina zege, mzingi wa nguzo na jamvi - Kuweka mteremko 


■I 



Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 


WIKI YA 3 : Kuta na fremu 




Kuandaa udongo wa chokaa - Kuweka miti ya kunyooshea kuta - Kuvunja na kuweka mawe sura au uso 






Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 
WIKI YA 3 : Kuta na fremu 



Kupachika fremu za madirisha - Umalizaji na usuguaji wa kuta na kuzuia chokaa dhidi ya uharibifu 



Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 

WIKI YA4 : Kuta na fremu 




Jukwaa - Kusimika fremu za madirisha - Kutengeneza na kukabidhi fremu za milango - Kutengeneza bango 




Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 
WIKI YA 4 : Kuta na fremu 



Ukuta wa mawe - Kusimika fremu za milango - Kuandaa mtambaapanya 



Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 

WIKI YA 5 : Mwisho wa ukuta, mtambaapanya, ubao wa kushika nguzo na benchi 





Kusawazisha ukuta wa juu - Kujenga mabenchi ya Kiswahili na kuchapia kwa saruji 


Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 


WIKI YA 5 : Mwisho wa ukuta, mtambaapanya, ubao wa kushika nguzo na benchi 



Kuweko dowo kwenye mboo-kuungo mtombooponyo no boriti - Kutengenezo nguzo 



Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 


WIKI YA 6 : Mfumo wa Paa na Baraza 




Kutengeneza kishika mwamba, fito na kenchi 





Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 
WIKI YA 6 : Mfumo wa Paa na Baraza 



Kufunga fito - Kuboresha kingo - Kuimarisha kenchi - Kufunga makuti 


Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 

WIKI YA 7 : Kupiga lipu ya udongo, kuchapia na chokaa- kuweka slebu na mlango wa Kivinje 




Kupima uwiano wa udongo na mchanga - Kuchapia mabenchi na dawati la mapokezi kwa chokaa 






Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 


WIKI YA 7 : Kupiga lipu ya udongo, kuchapia na chokaa- kuweka slebu na mlango wa Kivinje 




Kuweka sakafu ( mikoko , mikeka , plastiki, mianzi, udongo & mawe, kuchapia) - Kupachika mlango wa Kivinje 



Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 


WIKI YA 8 : Vilango vya madirisha na Milango, umeme na samani 








Kupachika vilango, makomeo, vikomeo na kipingwa - Kupachika milango na vidirisha vya kupitishia hewa 


Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 


WIKI YA 8 : Vilango vya madirisha na Milango, umeme na samani 



Kuweko unnenne - Kujenga dawoti la mapokezi, benchi - Bango la kituo cha taarifa , kulainisha sakafu na ngazi 







Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa Kilwa 

WIKI YA 9 : Umaliziaji na Samani 




Kujenga gebo na vichanja vya dirisha - Kupiga lipu ukuta wa juu - Kupaka chokaa - Kumalizia niru - Bango 




Ufafanuzi wa mchakato wa ujenzi 


Jengo halisi 









Uchunguzi kifani: Kituo cha taarifa 


Kilwa B 

Jengo halisi 



Kwa Ujumla 

- Tafuta ushauri na kibali kwa maafisa wa ofisi ya Mipango Miji kabla hujajenga kitu chochote. 

- Endapo utapenda kujenga kwenye mojawapo Makazi ya kihistoria (Kisiwani, Songo Mnara, 
Kivinje) omba kibali kwenye ofisi ya Mambo ya Kale ili kuhakikisha kwamba unaheshimu sheria 
zilizopo. 

- Usivamie maeneo ya hifadhi za asili kuheshimu wanyamapori. Usijitwalie bila ruhusa maeneo ya 
asili kama vile fukwe, mikoko na misitu. 


Mandhari ya Mji na Mahali pa Kujenga 

- Jaribu kujipatanisha na mandhari badala ya kushindana nayo. Jaribu kufananisha na mazingira ya 
jumla ya mji kwa kurudia sifa zilizopo (sura, utondoti, nyenzo na rangi), usivuruge mpangilio wa 
barabara kwa maumbo yanayoonekana ama vipengele vinavyochomoza 

- Panga jengo lako sambamba na wengine ili kuheshimu mpangilio wa jumla, elekeza Uso wa mbele 
ya nyumba na mlango mkuu ukielekea barabara. Urefu wa nyumba yako usizidi urefu wa nyumba 
jirani yako. Epuka ujenzi wa majengo ya ghorofa kuheshimu mwonekano wa Juu wa majengo ya 
Masoko 

- Usijenge kwenye njia za umma na njia za wenda kwa miguu. Epuka kuziba njia ya kwenda nyumba 
nyingine, fukwe, kwenda sokoni, kuelekea barabara kuu ama kitu chochote muhimu hapa mjini. 

- Endapo kiwanja chako kina miti, jaribu kuiacha na tumia fursa inayotokana na miti na dumisha 
bioanuai. Panda miti kandokando ya barabara mbele ya nyumba ili kuimarisha sifa ya mji huu. 
Panda miti ambayo italilinda jengo dhidi ya jua. 

- Tumia kwa ustadi sifa za tabia ya nchi. Maeneo ya wazi yaruhusu kuingiza hewa kwa wingi, 
hususani uelekeo wa Mashariki na magharibi (pepo za bahari). Weka matundu ya kupitishia hewa 
sehemu ya juu ya ukuta ili kuwezesha uingizaji hewa kati ya paa na dari. Madirisha yasiingilie 
faragha ya jirani yako. La sivyo, ziba uwazi kwa ua (kwa kutumia mimea ama nyezo zinazotokana 
na mimea). 

- Andaa eneo la mbele ya nyumba kwa namna ambayo litaleta uhai kwenye mtaa. Usifiche nyumba 
ya ua mrefu uliolindwa. Badala yake tengeneza eneo la nje lilochangamka ili kutia moyo 
mwingiliano kati ya majirani. Tengeneza maeneo ya kukutania nje ya jengo ambako watu 
watapumzika kwenye kivuli (baraza na banda). Yawekee maeneo haya Fomu za Kiswahili ama 
vifaa vingine ambavyo vitakuwa na faida ya wakazi wanaokuzunguka. 



Mapendekezo ya usanifu majengo 

KWA AJILI KILWA MASOKO 



Nyenzo na Usanifu 

- Chota maono kutoka maumbo na sifa ambazo zimekuwa zikitumika zaidi ya karne. Jengo lako 
halina budi kukamilisha usanifu wa kiujenzi mkuu na heshimu usanifu majengo wa kienyeji, hata 
kama utaonekana wa kisasa. 

- Tumia nyenzo za mahalia ambazo huchangia uchumi wa Kilwa badala ya bidhaa zinazoagizwa 
toka nje ambazo husababisha upotevu wa fedha za mji na Tanzania kwa ujumla. Tumia nyenzo 
zinazopatikana umbali mfupi kutoka Masoko (kipenyo kinachopendekezwa ni takribani km 20). 

- Jielimishe kuhusu taarifa za kina za ujenzi zilizopo hususani uimara wake. Badala ya kuanza 
mwanzo kabisa nakili suluhisho zenye ufanisi mkubwa, kuwa na matumaini mema na zitumie kwa 
mahitaji ya sasa. Tumia nyenzo za mimea ama za asili kujenga nyua. Zinashabihiana na mandhari 
asilia ya kilwa na ruhusu uhifadhi wa wanyamapori. 

- Hakikisha kuwa miti unayotumia imekatwa kihalali kwa namna iliyoendelevu, pakiwa na 
makubaliano kamili na jamii inayouhusiana na huo msitu. 

- Epuka nyenzo ambazo zinaharibika kirahishi kwenye mazingira ya chumvichumvi kwa kipindi 
kirefu kama vile chuma, mabati na zege. 

- Epuka rangi za mafuta kwenye kuta zilizopigwa lipu na kila aina ya nyenzo ambazo huzuia 
unyevunyevu wa ziada. 

- Chora kulingana na nyenzo zinazopatikana na vipimo kamili ili kuepuka kupoteza rasilimali. 
Endapo una ziada ya nyenzo za zamani (mawe, kifusi, mbao) zitumie tena ama zirejeze badala ya 
kununua zingine. 

- Zuia matumizi ya nyenzo za viwanda kama vile matofali ya sementi ama vigae kutumika sehemu 
dhaifu kwenye (msingi). 


Ujenzi, Matumizi na Matunzo 

- Kabla hujaanza ujenzi, hakikisha kuwa mmiliki anao uwezo wa kujenga kila kitu cha msingi. La 
sivyo, upendekeze mchoro ambao unaweza kujengwa kwa awamu, ili kuhakikisha kwamba jengo 
halitelekezwa kabla ya kukamilika sababu ya kukosekena kwa rasilimali fedha. 

- Epuka kuwahatarisha wafanyakazi na watumiaji dhidi ya vitu vyenye sumu ama hatarishi. Tumia 
nyenzo ambazo hazihatarishi afya kama vile ardhi, mawe ama msitu isipokuwa kwa mfano 
sementi ama rangi za mafuta. 

- Matengenezo rahisi huwa ni hakika zinapotumika nyenzo asili zilizopo. Mafundistadi wenyeji ama 
hata watumiaji wenyewe hawana budi kutengeneza nyumba zao kwa gharama ndogo. 

- Badilisha vitu vilivyoharibika upesi iwezekanavyo. Kuviacha husababisha jengo kuharibika kwa 
kasi na hulazimisha kazi za ufidiaji ziwe za gharama kubwa zaidi. 

- Jifunze utiririsho wa maji ya mvua ili kuepuka maji kutuama kwenye kuta ambayo huaribu jingo 
(haribu, kuangusha). Epuka kuwa na mimea ama vichaka karibu sana na jengo ambayo 
yatasababisha unyevu kujikusanya kwenye kuta. 

- Jengo lipitishalo hewa vizuri lenye kuta nene za mawe ama udongo zitakuburudisha vizuri ndani 
ya nyumba, na utapunguza hitaji la kiyoyozi. Uangavu wa kutosha na uwekeaji wa paneli za jua 
kama paa liko wazi kwa mwanga wa jua litasaidia kupunguza matumizi ya umeme. 

- Weka nyenzo ili kukusanya maji ya mvua kutoka kwenye paa ili kupunguza matumizi ya maji ya 
bomba. 


Imechapishwa Dar es Salaam na NUEBRAND PRINTING UMITED 
Namba ya Simu: +255 22 2701614, +255 787 200 058 Baruapepe: aziz@nuebrand.com 




Kilwa Masoko ni mji unaopatikana kwenye eneo zuri la waswahili, ambalo hujumuisha 
takribani kilometa 3,000 ya ufukwe wa Somalia mpaka kusini mwa nchi ya Msumbiji. 


Kama miji mingine, unajumuisha slfa ambazo zinachangia kwenye utajiri wake na zingine 
ambazo haztfanyi hivyo. Baadhi ya slfa hizi zimerithiwa kutoka kwa wahenga. Asili yake 
imeendelea kukua kwa kipindi kirefu, chini ya msukumo wa matukio makubwa ya kiasili na 
kiutamaduni, ambayo wakati mwingine huleta matokeo chanya na wakati mwingine hasi. 
Turathi za kiutamaduni ni kile ambacho tunakihifadhi, adhimisha na kikilinda. Huwa ni vi- 
vutio vya utalii na masuala ya kielimu yasiyopingika kabisa* Hata hivyo, wakati mwingine 
mwanadamu aliyeshiriki kukitengeneza ndiye wakati mwingine ndiye mchangiaji kwenye 
uharibifu wake. Kuangamizwa kwa turadhi zetu unaweza kuwa dalili ya kitu kinachoitwa 
maendeleo ya kisasa. Katika Kiswahlli husema " kupitwa na wakati, ni ya kishamba" iki- 
maanisha kuwa majengo ya kale yamepitwa na wakati, kwa ni yanaonekana kama masuala 
ya kijinga. Tunapojenga majengo kwa kutumia nyenzo toka nje ya nchi, tunaoneka kana 
kwamba tumeendelea sana kuzidi nyakati zote, tunafanya vizuri kuliko vizazi vilivyotangu- 
lia. Hujaribu kusema kuwa "tumeendelea sana". Kwani kwa wengi wetu, maendeleo yana- 
maanisha kuachana na nyenzo za zamani na tamaduni na kukumabatia mambo mapya. 

Kitabu hiki, kinatualika kukumbatia urithi wetu kwa kuwa na fikra mpya, kwa ukereketwa, 
na kwa shauku, kuukiri usanifu majengo unaovutia uliovumbuliwa na wahenga wetu. Hu- 
punguza umbali baina ya mafanikio, na unaunganisha wakati uliopita na ujao. 

Tukitathimini vizuri siku za kale zitatuwezesha kuokoa muda na fedha, utasaidia kuchangia 
uchumi wa wananchi kwa namna iliyoendelevu. Itasaidia kulinda hali halisi ya kilwa ya 
amani na utulivu (shwari), ambao huleta ahueni kwa watu wote waliochoshwa na kelele na 
kukosekana kwa utulivu mijini. Hali hii inatokana na nafasi kipekee za kiasili na sanifu ma- 
jengo ambazo zinaelezwa kwenye kitabu hikl. Zinachangia kuwaweka watu pamoja na 
kuwafanya waburudike. 

IKi Kilwa iwe na sanifu za majengo endelevu, wajenzi wa nyumba mpya wasichukulie turad- 
hi za Kilwa kama ukumbusho wa kale tu, ambao unatawaliwa na kanuni za kihifadhi za kie- 
limu. Hawana budi kujifunza sanifu za majengo za kienyeji na ukumbusho uliotukuka unao- 
patika visiwani na kuzielewa thamani zake zote. Ujenzi wa sasa hauna budi kuheshimu 
vizazi vya mafundi wa zamani. Kwa kufanya hivyo jamii itakuwa ndio inatoa msukumo wa 
maendeleo yao wenyewe na kuutumia urithi wao kama maliasili inayowaongoza. 

Kitabu hiki kinahitimisha na mfululizo wa mapendekezo kwa ajili ya kulinda urithi na ujenzi 
wenye mwenendo ulio endelevu. 



Revocatus Bugumba 

Mkuu wa Kituo-ldara ya Mambo ya Kale Kllwa 



